— 
UNSAIN 


Cymru Wales 


Ymunwch â'r arbenigwyr 
Yn rhan o dîm staff cymorth y coleg? 


Yna mae'n amser i ymuno ag UNSAIN 


Mae'n gyfnod anodd ar golegau ar 
hyn o bryd. Mae toriadau'n parhau 

i frathu'n galed ac rydych dan 
bwysau i gadw'r ddysgl yn wastad 
gyda llai o adnoddau a llai o staff. 
Gydag adolygiadau ardal, cynlluniau 
i uno, newidiadau i'r cwricwlwm, 
mae'n bwysicach nag erioed i gael 
cefnogaeth undeb llafur. 


Mae'n amser da i gael cefnogaeth 
UNSAIN - yr undeb mwyaf ar gyfer 
holl staff cymorth coleg yn y DU. 


Rydym yn deall y materion sy'n eich 
wynebu ac rydym wedi ennill parch 
cyflogwyr a llywodraethau i negodi 


ar ran ein staff cymorth sy'n gweithio 
mewn colegau. Mae UNSAIN yn 
cynrychioli staff cymorth addysg 
mewn colegau Addysg Bellach, 
colegau chweched dosbarth, 
prifysgolion ac ysgolion. Rydym yn 
deall y pwysau sydd ar staff cymorth 
yn y dosbarth a thu hwnt. 


Mae sawl mantais bod mewn 
undeb - trowch y dudalen 
i ddysgu rhagor... 


Pam ddylwn i ymuno ag UNSAIN? 


Beth bynnag yw eich swyddogaeth yn eich coleg, mae UNSAIN yn cynnig y 


canlynol i'w holl aelodau staff cymorth: 


Cyngor cyfreithiol arbenigol 
petaech angen hynny yn y 
gwaith (Amodau a Thelerau'n 
berthnasol). 


Seminar blynyddol mewn coleg 
ar gael i aelodau sy'n delio â 
materion yn y gwaith a materion 
proffesiynol. 


Cyngor ar eich problemau yn 

y gwaith, a chynrychiolaeth, yn 
unigol ac i grwpiau, i'ch cyflogwr 
coleg. 


Llinell gymorth ar agor tan hanner 
nos i roi cymorth i chi ddod o hyd 
i'r help cywir. 


Cyngor a chanllaw proffesiynol 
ac arbenigol, gan gynnwys 
cyhoeddiadau ar gyfer staff 
cymorth addysg ar ddelio ag 
ymddygiadau heriol, llwyth 


gwaith, a chefnogi dysgwyr 
gyda'u hanghenion iechyd. 


Rhaglen ddysgu ranbarthol 

gan gynnwys materion fel 
ymwybyddiaeth o awtistiaeth, 
rheoli ymddygiad a delio â straen. 


Cyngor arbenigol ar bensiynau, 
iechyd a diogelwch, 
cydraddoldeb a gwahaniaethu. 


Pwyllgor sector Addysg Bellach 
cenedlaethol, sy'n cytuno ar 
bolisïau a blaenoriaethau'r 
undeb ar gyfer staff cymorth y 
colegau ac sy'n arwain ar negodi 
cenedlaethol. 


Cyfathrebu rheolaidd a 
diweddariadau ar e-bost ar gyfer 
staff cymorth y colegau gyda'r 
newyddion diweddaraf ar faterion 
y colegau ledled Cymru, Lloegr, 
Gogledd Iwerddon a'r Alban. 


Ac yn ogystal â hynny... 


Mae gan BOB AELOD UNSAIN 
fynediad at: 


Elusen UNSAIN 'Yno i Chi', 

sydd ar gael pan fydd unrhyw 
argyfwng. Gall Yno i Chi eich 
helpu gyda chyngor ar ddyledion, 
undeb credyd, cymorth ariannol a 
grantiau ar gyfer gwisg ysgol. 


Safle gwyliau cyfeillgar i 
deuluoedd sy'n perthyn i UNSAIN 
ym Mae Croyde yng ngogledd 
Dyfnaint, yn cynnig 15% o 
ostyngiad ar wyliau i aelodau 
UNSAIN, ac sy'n codi i 50% o 
ostyngiad i aelodau sy'n cael 
cyflog isel. 


Help cyfreithiol arbenigol i 

chi yn y gwaith ac i'ch teulu 
gartref (Amodau a Thelerau'n 
berthnasol). 


Ac rydyn ni'n cynnig ystod o 
ostyngiadau unigryw i aelodau a 
all arbed arian i chi ac i'ch teulu 
pan fyddwch yn siopa, prynu 
yswiriant neu'n edrych am wyliau. 


Cynigion ar yswiriant car a 
sicrwydd os bydd car yn 
torri i lawr a chyngor ariannol 
annibynnol. 


Y cyfle i fod yn rhan o gymuned 
sy'n lleisio barn ar faterion sy'n 
bwysig i chi. A hyfforddiant 
achrededig rhad ac am ddim os 
dymunwch chwarae rhan fwy 
blaenllaw gyda'ch undeb. 


Mae UNSAIN Ac mae angen chi arnom ni hefyd... 


lai Sala de Rydym yn datblygu'n hymgyrchoedd a gwneud 

staff cymorth o penderfyniadau drwy strwythurau democrataidd, felly 

bob maes, gan mae UNSAIN yn dibynnu ar ddysgu o'ch profiadau er 

gynnwys: mwyn bwydo'n gwaith. Rydym yn cynnal arolwg staff 
cymorth Addysg Bellach bob blwyddyn i ganfod beth 

e staff llyfrgell sy'n bwysig i chi. Golyga hyn, pan fyddwn yn siarad 

e cynorthwywyr â'r llywodraeth, cyflogwyr a chyrff proffesiynol, ein 


dysgu a bod yn hyderus ein bod yn siarad ar eich rhan. 


mentoriaid Mae UNSAIN yn lleisio barn ar ran staff cymorth ar 
technegwyr lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol ar bolisi addysg. 


rheolwyr busnes ...a pho fwyaf y nifer o aelodau sydd gennym, po 
uchaf fydd ein llais — felly ymunwch â ni heddiw! 


staff ystadau a 
chyfleusterau 


aseswyr 
hyfforddwyr 
glanhawyr 

staff arlwyo 


staff 
gwybodaeth, 
cyngor a 
chanllaw 

Staff lleoliadau 
gwaith 
swyddogion 
arholiadau 


staff gweinyddol 


f lle 
E NV 
staff ariannol | 
cwnselwyr coleg i El UNSAIN mewn Addysg Bellach 


diogelwch 


Ymunwch â ni drwy ffonio 


-i enwi dim ond 0800 171 2193 neu ewch i 
rhai yn unig. joinunison.org 


Cyhoeddwyd ac argraffwyd gan UNSAIN, Canolfan UNSAIN, 130 Euston Road, Llundain NW1 
2AY. CU/Awst 2017/24600/3810/UNP 14821. 


> = 
UNISON 
Education & 
Children’s Services 


Join the experts 


Part of the college support staff team’? 
Then it’s time to join UNISON 


Times are tough in colleges these 
days. Cuts continue to bite hard 
and the pressure is on you to keep 
things running smoothly with fewer 
resources and fewer staff. With 
area reviews, mergers, curriculum 
changes it’s more important than 
ever to have the support of a trade 
union. 


It’s a good time to have the backing 
of UNISON - the largest union for all 
college support staff in the UK. 


We understand the issues you face 
and we are respected by employers 


and governments to negotiate on 
behalf of our support staff members 
who work in colleges. UNISON 
represents education support 

staff in FE colleges, sixth form 
colleges, universities and schools. 
We understand the pressures that 
support staff are under both inside 
and outside the classroom. 


There are many benefits to 
being in a union - turn the 
page to find out more... 


Why should I join UNISON? 


Whatever your role in your college, UNISON offers all its support staff 


members: 


e Expert legal advice should you 
need it at work (T&Cs apply). 


e An annual college seminar open 
to members covering workplace 
and professional issues. 


e Advice for you about workplace 
problems, and representation, 
both individual and collective, to 
your college employer. 


e A helpline open until midnight to 
help you find the right help. 


e Professional and expert advice 
and guidance, including 
publications for education 
support staff on dealing with 
challenging behaviour, workloads, 
and supporting learners with 
health needs. 


WJ 


/ UA 
yd 
V 


Regional learning programme 
including issues such as 
autism awareness, behaviour 
management and dealing with 
stress. 


Specialist advice on pensions, 
health and safety, equalities and 
discrimination. 


A national FE sector committee, 
which agrees the union’s 
policies and priorities for college 
support staff and leads national 
negotiations. 


Regular communication and 
email updates for college support 
staff members with the latest on 
college issues across England, 
Northern Ireland, Scotland and 
Wales. 


And that's not all 
you get... 


All UNISON members also have 
access to: 


e UNISON'S charity ‘There for You’, 
which is there in times of crisis. 
There for You can help with debt 
advice, a credit union, financial 
assistance and school uniform 
grants. 


e UNISON’s own family-friendly 
Croyde Bay holiday resort in north 
Devon, offering 15% off breaks for 
UNISON members, rising to 50% 
off for low-paid members. 


e Expert legal help for you at work 
and your family at home (T&Cs 
apply). 


e Discounts that can save you and 
your family money when 
shopping, buying insurance or 
looking for a holiday. 


e Offers on car insurance, 
car breakdown cover and 
independent financial advice. 


e The chance to be part of a 
community that speaks out on the 
issues that matter to you. And 
free, accredited training if you 
want to get more involved in your 
union. 


UNISON And we need you too... 
welcomes the 
whole support We develop our campaigns and make decisions 


staff team, through democratic structures, so UNISON relies 
including: 


on finding out about your experiences to inform our 
work. We run an annual FE support staff survey to 

e library staff find out what matters to you. This means that when 
we talk to government, employers and professional 


e learnin 
3 bodies we know we truly are speaking up for you. 


assistants and 


mentors UNISON speaks out for college support staff at a 


technicians national, regional and local level on education policy. 


business 
managers 


...and the more members we have, the louder our 
voice — so join us today! 


estates and 
facilities staff 


assessors 
trainers 
cleaners 
catering staff 


information, 
advice and 
guidance staff 


work placement 
staff 


exams officers 


administrative 
staff 


finance staff 


college re IS UNISON in FE 


counsellors 
security Join us by calling 
: 0800 171 2193 or visit 
...to name Just a ae 
joinunison.org 


few. 


Published and printed by UNISON, UNISON Centre, 130 Euston Road, London NW1 
2AY. CU/August 2017/24600/3810/UNP 14821. 


